
vrdíir JOjornssoYL 

JítJ- 






























4 





U 


Í 


\ 


t 








\ 








t 


r 












ÆFIÁGRIP 



ÚTFARAR-MINNÍNG 

Kaiisellíráðs þór^ar Björnsisoiftar, 

fyrrum sýslumanns í ^ingeyars^^slu. 


Útgefin af 

dótturmanni hans 



Reybj avife. 

PrentaÓ í prentsmíðju landsins, af H, Helgasyni. 

1 8 4 8 . 






I 





i;í /xl ^... /ii L 


■Í L ■' r- í í'j •;; ■' 

>!.>. í£ /A 'i. ^ ; 




iJ 


i ít nnn-. ’i 


t£ i 3 } 


k 

. » / 


-•* » 


*• 

•s ..fc -- 


• ivVíf^ S VV : Vfii)* 




. ll ti 


« I » 


.i/i A) i:TÍl^:;i*jy, 




fíi 


\ 


\x ■'^hi^AÍQmnK.t :í 


V 


% • 






•e 


• > ., • . ► • ^ ^ 

^ ‘ •* ^r" / ^ 0.1 X jr- . •» • 


• p ■< 


V ^ 




. A i ■? j; t >V X í» *f 

■ !-»U H 'ic . . i’’>'-'i:iii .'{Wai.fírJKj 
* » 

♦ 

I x. i 


< l 

^ -f 


5 j . W^ii 


.. ^ 


I 




Hinn fremra hluta átjándu aldar bjó sá mað- 
ur að Lundarbrekku í Bárðarclal, er Tómas hét, 
Flóventsson, kona hans hét Haldóra ^orláks- 
dóttir, |)au áttu son er Björn er nefndur, er 
snemma var mannvænlegur og vel að sér um 
^ marga hluti- Já bjó að llauðuskriöu Jón Bene- 
diktson, lögmanns ^orsteinssonar sein lánga æfi 
var sýsluinaður í Jpíngeyarþingi, en sem aldur 
færðist yfir hann, og hann ekki treystist til aö 
gegna héraðsstjórn af eiginn ramleikj tókhann 
Björn Tómasson, eins og þá var siður til, fyr- 
ir lögsagnara sinn, árið 1756, og vitum vér ekki 
réttar, enn að Björn væri í |)eirri stöðu hin næstu 
^ 7 ár siðan, eu að þeim liðnum varð lögsagn- 

^ ari Jóns, systursonur hans, Vigfús Jónsson frá 

Eyralandí, er franiast hafði utanlaiids, og feing- 
iö konúngsbréf fyrir sýslunni iiær Jón léti af 
henni; Björn hafði kvænst úngur og feingiö 
konu þeirrar er Steinun hét, ^órðardóttir, 
góös bónda og allmerkilegs á Sandi, Guðlaugs- 

l 

L 




4 


sonar, bjuggu þau lijón á ífafralæk í Aðal- 
reykjadal, og f)ar fædílist þeiiu á fyrsta sunnu- 
dag í Nýuviknafóstu árió 1766, þriftjadag ]þorra, 
sonur er heitinn var Jórftur, eptir mófturfööur 
sínum, og var hann skíröur af Bergi Magnús- 
syni, er þá var prestur aftNesi. Tók^óröurá 
Sanni nafna sinn þegar heim til sín til fósturs, og 
iinni lionum mikiÖ, og var Júröur á fóstri meÖ 
afa sínum í barnæsku og allt til þess hann 
var kominn á námsaldur, en þá tók faöir hans 
hann heim til sín, og kom lionum síöan fyrír 
til kennslu hjá prestinum Jorláki Jónssyni á 
Húsavík, sem var vel aÖ sér í lærdómi og lag- 
inn til aö fræða únga menn. Var Jóröur hjá 
honum nokkra vetur, og nam af honum skóla- 
lærdóm, og fannst presti mjög um iön hans og 
námfvsi, og hvaÖ hann þegar á únga aldri var 
þroskaöur í skilníiigi, enda tók liann þar og 
franiförum aö því skapi. En þá bar svo til 
meöan JórÖur var hjá ]þorláki presti til kennslu, 
aö guöfræöingur nokkur, Einar Thorlacius að 
nafni, kom utanlands frá meö veitingarbréf fyr- 
ir Grenjaöarstaö, var jþóröur þá á 14 árinu. 
Elnar haíöi leiiigi veriö í Danmörku ognáö þar 
liáskólamenntun og lagt sig undir próf í guð- 
fræöi, og haföi gott mannorð. ílann settist þeg- 
ar aö brauöi sínu Grenjaöarstaö, ensamahaust- 
iö var ^ói’öi komiö fyrir hjá Iionum til mennt- 
unar, og þó hann heí’öi áÖur haft góöa tilsögn 


hjá Jorláki presti, fékk hann nti f^á, er var 
niiklu fullkoninari, {)ví bæöi var Einar prestur 
vel að sér, og hinn siðlátasti maður, og einka 
vel fallinn til að fræða únga meiin, eiula orð- 
lagöí Jórður jafnan síöan livaÖ presti hefði 
farist vel öll tilsögn, og hvaö hann liefði græðt á 
fræftslu hans, eins og Einari presti að sínu 
leyti þótti mikils verðt um |)að hvað Jórður 
var námfíis og vel fallinn til menntunar. Hjá 
Einari presti var Jórður í 2 vetur, og |)ar hon- 
um f>óttí að Jórður aö f)eim liðnum væri orð- 
inn fulllærður í skólalærdómi, var hann sumar- 
iðl782 á slætti sendur til prófs vestur að Hóluin í 
Hjaltadal, ásamt öðrum skólasveiiii Einari Gríins- 
syni, ættuðuin úr lleykjadal, er síðan var mörg 
ár prestur á Knappstöðum í Stiblu. Voru f)eir 
Jórður og liann reyndir í skólalærdómi af 
meistara Hálfdáni Einarssyni', og feingin stú- 
dentabréf. Fór Júrður f)á heim til föðurs síns 
og settist að lijá honum. Björn hafði f)á búið 
búi sínu sem bóndi i 19 ár frá því er hann lét 
af lögsögn hjá Jóni svslumanni; og þar hann var 
barnmargur , og hafði ekkert við að styðjast, 
átti hann mjög |)raungt í búi; hann bjó þá á 
Knútsstöðum í Aðalreykjadal. Jað var {)ví aö 
vonum að Jórður ætti fiessi árin við bágan kost 
að búa, og svo var |)að og í raun og veru, {)ví 
hann var bafður við íjárgætslu og aðra vinnu, 
og skorti opt mat; má geta því nærri að^órð- 


6 


ur, meðan þessu fór frain, ekkihafi getað lagt 
stund á bóknáni, fiar sem hann skorii nálega 
öll áhöld, er jiar að hniga, og bjó við fátækt 
og skort ineð föður sínuni; en nú bar svo til, 
að Vigfiis Jónsson, hvers áður er getið, og 
tekiö haföi við sýslunni eptir Jón Benedikts 
son, varð rnjög sjiikur, svo hann gat ekki gegnt 
einbætti. Varð Björn þá lögsagnari hans í 
sýslunni árið 1783 í næstu 3 vetur, en siðan 
fekk hann veitingarbréf fyrir sýslunni, þegar 
Vigfús lét af henni. En þar Björn var hnig- 
inn á efri aldur, og mæddur orðinn í mörgu, 
tók hann son siim Jórð sér til aðstoöar í em- 
hættinu, og vitum vér og, að hann tók mikinn 
f)átt i héraðssíjórninni með föður sínum, eink- 
um fiegar fram í sótti, og bæði elli og sjúkleiki 
gekk á föður hans. Varö honum með þessum 
hættigagn kunnug öll héraðsstjórn, og sérhvað 
það, er f>ar að hnigur, og með þvi Björn sýslu- 
inaður var þjóðkunnur að góðu, vitur maðurog 
stjórnsamur og enn mesti reglumaður, þykir 
meiga fullyrða, að Jórður hafi nurnið margt það 
af föður símim, erseinna ágætti stjórn hans, 
og gjörði hann sa'o ástsælan af sýslubú- 
uni sínum og þeim er báru kynni af honum; 
liðu svo 9 ár að jþórður gegndi sýslustörfum 
lueð föður sinum. En þó hann þannig væri 
bundinn veraldlegum störfum, og hann í orði 
og verki sýndi þess óræk dæmi, hvað vel hann 


var til slíkra starfa fallinn, hneig f)ó hugur 
hansumþær mundir og lærdóms-yðkanir öllu 
fremur að prestlegri fræði; þess vegna varði 
hann öllum tómstundum sínum til þess að nema 
guðfræði, og með því hann var hinn mesti elju- 
inaður, og lagðí alla stund á að komast að grund- 
velli i hverju máli sem var, svo gat ekki heldur 
hjá því farið, að hann í þessari vísindagrein 
næði mikilli þekkingu, og svo var það ogiraun og 
veru, því hann var svo vel að sér i guðfræöi, að 
það má fullyrða, að hann í þeirri grein stóð jafn- 
fætis niörgum þeim mönnum, sem varið höfðu 
yðn sinni einúngis til að nema guðfræði, 
hafði hann og jafnan ánægju af því síðan, 
aö eiga tal við guðfræðínga um guðfræðisleg vis- 
indi, og lagði hann þá fram djúpsærni og yfir- 
gripsmikla þekkingu á þeim efnum. Má ætla aö 
Jórður hafi því lagt stund á þessa vísindagrein, 
að hann eins og högum hans þá var varið, ekki 
hafi getað séð veg til þess aö menntast utan- 
lands, en þá er hér í landi einginn annar veg- 
ur til embættis, enn sá að gjörast prestur, en 
hitt var lika, að hugur hans hneigðist einkum 
í þessa stefnu, en þar sem slík innvortis köll- 
un er fyrir, fer það að líkindum að það komi 
framí verkinu. En þaðlá ekki fyrir "þórði, að 
komast í prestastétt. FaÖir Jórðar, sýslumað- 
ur Björn, hafði tekið eptir því hvað sonurhans 
var vel fallinn til stjórnar, og vakti þess yegna 



8 


ináls á f>ví vi5 hann, a5 hann færi atanlands 
og lær5i lög, og tæki svo sýsluna eptir sig, 
^óröur taldist undan í fyrstu, enda átti iaðir 
hans ekki hægð á f>ví að hann gjöra út til þeirr- 
ar ferðar sem þurfti, en þó koin svo um síðir, 
að Jórður hét ferðinni, og fór hann utan um 
haustið 1792 með Akureyrar skipi; gekk 
honum greiðlega ferðin, en ekki lagði hann sig' 
undir próf við báskólann fyrr enn árinu eptir 
1793. $egar hann því næst hafði lokið við 
forspjallsvisindi þau, sem stiidentum er ætlað 
aðnema, og lagt sig undir próf, eins og siöur 
er til, lagði hann fyrir sig lögvísi^ og það raeð 
þeirri ástundun og framförum, að hann að þrem- 
ur árum liðnum gat tekið embættispróf, og 
gjörði hann það þann 1. »Túlí 1796 nieð beztu ein* 
kunn, og um haustið tók hann það svo kallaða 
examen practicum^ einnig með bezta vitnis- 
burði. 

^ykir þetta vera nægur og Ijós vottur um 
ástundun Jórðar meðan hann dvaldi við há- 
skólann, og jafnframt sönnun fyrir því, hvað 
hann var vel gáfaður, einkum þegar á það 
er litið, að bann vegna fátæktar hlaut að verja 
töluverðum kabla úr hverjum deigi til þess að 
segja öðrum til, þarsemhann raeð þessum bætti 
þurfti að bafa ofan af fyrir sér og útvega sér 
daglega nauðþurfí, en það er í augum uppi að 
það dregur hugann frá ætlunarverki þelrra, 



9 



sem stunda bókmenntir vift háskólaniiy ef fieir 
jafnframt þurfa aft vera hugsjúkir um þaft, hvaíV 
an þeir getí feingiÓ daglega nauóþurft; eins og 
hitt í annan staó hefur dreigið huga sumra frá 
réttum veigi hafi þeir haft þar meira fé handá 
á milli enn góóu hófi ^egndi, því þaó er sann- 
reynt, aö það þarf sterk bein til að þola góöa 
daga. 

jþegar ^órður þannig var biiinn með heið- 
ri og sóma að Ijúka bókyðnum sínum við há- 
skólann fór hann samsumars heim til Islands, 
og dró það atriði hann einkum til að hraða 
heimferð sinni, að hann hafði feingiö vitneskju 
um að faðir hans þyrfti aðstoðar, erhann hafði 
ritað syni sínum, að heilsa sín væri á förum, 
og að hann ekki treysti sér aðstoðarlausf aö 
gegna embætti sínu. Sýndi ^órður með þessu 
þá skyldurækt við góðan föður, sem honum 
var ætlandi og eðlileg, því það liggur í augum 
uppi, aö Júrður hafði fyrir litlu aö gángast að 
hverfa heim til íslands að svo búnu, en aðhon- 
uin, efhann heíði fyrst um sinn íleingst i Dan- 
mörku, hefði verið auðsótt að komast þar í góða 
embættisstöðu, eptir því sem þá hagaði þar til 
og hagar enn, því sannur dugnaður og mennt- 
un nær hvervetiia rétti sínum; en Jórður fór 
ekki aö þessu; hann létsérannastumaðgegnu 
sonarskyldunni, að aðstoða föður síiin á elli- 
árunum; hann tók sér þvi far út tíl Islands 


10 


nieð Akureyrarskipi um haustiö 1796 og fór 
þegar heim til föður sins, enþaráttí hann ekki 
gleði að fagna, f>ví þegar hann kom heim, var 
faðir hans lagstur i þeirri sótt, sem litlu siðar 
leiddi hann héðan, svo að það var svo að kalla 
fyrsta verk hans að standa yfir moldum föður 
síns, í staö þess að hann haföi glaöt sig við 
þá tilhugsun, sð geta orðið ellistoð hans. Bjðrn 
sýslumaður leifði sér bezta mannorð, og var 
injög tregaður af sýslubúurn sínum, og þeim er 
báru kynni af honum, og þaö mjög að makleg- 
leikurn.^ 

Eins og við- var að búast skipaöi amtmað- 
ur S. Thorarensen, Jórð þegar fyrir sýsluna, 
en veitingarbréf fyrir henni veitti konúngurhon- 
um árinu eptir, 

íegar sýslumaður hafði tekið við 

embætti, setti hann bú að Garði í Aðalreykja- 
dal, eptir föður sinn, og bjó þar síðanalla æfi; 
húsaði þann þar vel og bygöi reisuglegan bæ, 
og á þar með öllmn rétti heima orötækið: 
„húsbóndinn gjörir Garðinn frægan,“ þvi leingi 
mun þessi jörð bera menjarhans oghaldauppi 
haiis minníngu; en þegarhann hafði búið nokk- 
ur ár, giptist hann árið 1804, Bóthildi Guð- 


Konferenceráð M. Stepliensen minnist sýslumanns 
Björns Tómássonar i Eptirmælum átjándu aldar með þess- 
umoröum: „þessi orðlagöi reglu - og ráðvendms-maÖur.“ 



11 


brandsdótíur, bónda f)ar í sveit, Einarssonar. 
Guftbrandur var skáldmæltur, og vel að sér 
um niarga hluti, en búhöldnr lítill; þótti því 
sunium sem Bóthildur væri ekki fullboðin ^órði 
sýslumanni, slikum manni sem hann var, þar 
sem húii var umkomulítil og ættsmá, en sú 
varð rauniri á, að þetta þótti vel ráðið, því Bót- 
hildur var hin ágætasta búkona, og unni mjög 
manni sínum, fór og allt vel á með þeim hjón- 
uin jafnan og ástúðlega. Jiau áttu saman 3 
börn, dó eitt þeirra á barnsaldri, en tvö kom- 
ust til aldurs og lifðu föður sinn, Hallgrím- 
ur og Sigríður. Ilallgrímur lærði skólalærdóm, 
en fór síðan utan, og nam danska lögvisi, en 
lagði sig ekki undir embættispróf; fór hann 
heim til Islands aptur, og settist að hjá föður 
símim og varhomim tilaðstoðar meðanhann lifði, 
en þegar hann var látiiin, setti hann búaðGarði 
eptir föður sinn, og andaðist þar 3 árum síðar* 
Sigríður var alla stund með föður sínum, 
en lofaðist áðiir enn hann andadist Cand. TheoL 
Tóinasi Sæmundssynij sem síðan varð prestur 
að Breiðabólstað i Fljótshliö og prófastur í Ráng- 
árþíiigi og frægiir niaður ; lifðu þau saman í 6 
ár, (því séra Tómas lézt 1841), en 3 árum siöar 
giptist hún sekretéra O. M. Stephensen í Viðey. 

^egar sýslumaður ^órður var setstur að 
sýslu, kom skjóttfram hver afbragðsmaður hann 
var bæði að stjórnsemi allri og vitsmunum, og 


12 


ekki leift það á lauiigu áður enn hann væri tal- 
inn einhver enn merkasti og vitrasti sinnar tíð- 
ar sýslumanna, og þessu áliti sinu hélt hann 
óskertu til dauðaclags. 

SÝslustjórn hans var íhlutunarsöm og 
skipti sér af öllu, er hneig að almenn- 
íngs hagsælíl og þörfum; hann gekk ríkt ept- 
ir öllum ósiðum, og hélt meö árvekni vörð á 
því að lögunum væri gegnt rækilega- Hann 
lagði því ekkert mál undirhöfuð sér, en gegndi 
hverju máli sem skjótast, því haiin sá glöggt 
hvert mein er í {)vi, {>egar fieir, sem laganna 
eiga að gæta og trúað er fyrir þvi, að gæta al- 
mennings {larfa, ekki fyrri eim í þeirra góðu 
tómi skipta sér af málum manna og hegna yf- 
irtroðslum og lagabrotum, er slík aðferð ekki 
einúngis dregur allan kjark úr stjórninni, held- 
ur og stælir þá, sem hneigðir erutil enslakara 
upp í því að gánga í berhögg viö stjórnina, auk 
þess aö slikt veldur margs meins þeim er hlut 
eiga að máli; en héraðsstjórn sýslumanns ^árðar 
var jafnframt Ijúfmannleg; hann gjörði aldrei 
úlfalda úr mýflugu, en tók að eins hart á voiul- 
um vilja og áseiníngs glæpum, og þar af koin 
það, að allir unnu honum hugástiim, þvi allt 
stjórnar athæíi hans lýsti því, að haiin hlut- 
drægnislaust hélt uppi hvers manns rétti, og að 
það var hans aðal mark og mið að gegna verki 
köllunar sinnar eins og bezt mátti verða. En 


13 


þar sem þessi saniifæríng komst inn og var 
vakandi í meðvitund allra f)eirra, seni Jiann var 
skipaftur yfir, og lögreglustjórn hans var ihlut- 
unarsöm um allt, sem undir hann bar, aö réttu 
lagi, heptust, eins og nærri má geta, viö þaft allir 
ósiöir meöal sýslubúa hans , því eingum leiöst á- 
tölulaustaö fara sínu fram eða vaöa uppi í nokkru 
ósænii, eins og hann lagöi blátt bann viÖ og hepti 
allt lögbannað sjálfræöi. ^ar af kom þaö að 
sýslustjórn hans þóttifögur fyrinnynd annara, og 
sönnuöu það bæöi æöri og lægri, og það var því 
mjög aövonumaö stjórninni yröitjáðþaö, hvaö 
rækilega hann gegndi köllun sinni, enda kom 
þaö og fram viö liann, þvi árið 1810 sæindi 
konúngur hans kansellíráðs nafnbót, oglétmeö 
því ásannast veröugleik hans og holla þjón- 
ustu, en um þær mundir var þaö nýmæli hér 
í landi aö stjórnin veitti slík metorð, en því 
meira mark er og hafandi á slikum heiöurs- 
inerkjum af hendi stjórnarinnar sem henni er 
ótíöara aÖ veita þaii. 

Ariö 1819 veitti konúngur honuin Ámes- 
sýslu, og fór hann þángaö um sumarið til aö 
skoöa hana, en bæöi var þaÖ aö þá var árferö 
sunnanlands vegna rigninga í lakara iagi, og 
hann í raun og veru frábitinn allri breytíngu á 
hðgum sinum, þó hann vegna harðinda þeirra 
og ens mikla fjárfellis, sem þau árin gelngu 
yfirsýslu hans, að vísu hefÖi leiðst tilaösækja 


14 


þaðnn, encla sá hann sig og þegar aptur um 
hönd, og sotti um að meiga vera kyr í sýslu 
sinni, þó hún, eins og alkunnugt er, bæði se 
miklu örðugri yíirferðar og tekjurnar hvergi 
nærri eins miklar eins og í þeirri er hann nú 
hafði öðlast; konúngur veitti honum og bæn 
sína, og urðu sýslubúar hans, eins og að lík- 
indum ræður, feignir þeim málalyktum. 

Jegar amtmaöur St. Thorarensen deyði árið 
1823, var sýslumanni "Þórði af stiptamtmanni 
Moltkefaliðáhendurað gegna amtmannsembætt- 
inu meðan það væri óveitt aptur; oger það auð- 
ráðið af bréfi stiptamtmannsins hvilikt álit að 
hann hafði á vitsmunum hans og stjórnsemi. 
Sýslumaður ^óröur færöist undan í fyrstu, en 
gjörði þó eins oghonum varboðið, þegar stipt- 
amtmaður lagöi að honum, og gegndi hann em- 
bætti þessu á annað ár, eða þángað til amtmað- 
ur Grímur Johnsson tók við þvi af honumí Júlí 
mánuði 1825. Margir vinir hans fýstuþessað hann 
skyldi sækja um þetta enibætti, og það er varla 
e6 á því að konúngur hefði veitt bonum amt- 
mannsembættið, efhann heföi boriðsigfram um 
þaö, en nú var hann staðráðinn í því að láta 
fyrirberast, það eptir mundi æfinnar, í sinni kæru 
^íngeyjarsýslu, og tók hann því þess vegna 
fjærri að biðja um þetta embætti, þó það heíði 
mátt virðast, að honum hefði verið það hag- 
feldara, þar sem aldur tók nú að færast yfir 



15 


hann, en sýslan, eins og hún þá var, einhver 
en örftugasta ytipsóknar, og {)ví helclur var þetta 
'ju árennilegt, sem hann var þeim kostum búinn, 
f aö hann mundi og í þessari stööu hafa le^^st 

verk köllunar sinnar vel afhencli; en það var 
hvorttveggja aö hann, eins ogvér höfum drep- 
iö á, var frábitinn allri breytíngu á högum sín- 
um, enda var það einkeniii á honum, að hann 
jaínan gjörði lítið úr sjálfum sér, og þóttist 
ekki vera fær um margt hvað sem hann í raun 
réttri var vel fær um; hann dró sig ávalt 
fremur í hlé, en tildraði sérhvergi fram til vegs 
né virðíngar, því allt slíkt vargagnstætt skap- 
lyndi hans og öllu þánkafari; þó tók hann að 
^ sér amtmannsstörfin í annað sinn, þegar amt- 
maður Johnsson fór utan 1826 og gegndi þeim 
meðan hann var erlendis. 

En eíns og sýslumaður $órður var fyrir- 
tak annara í allri héraðsstiórn sinni, þannig 
var hann og afbragð samtíðismamia hér á landi 
í lögvisi. Um þetta bera dómar hans, semjafn- 
an þóttu bygðir á réttum laga skilníngi og þess 
vegiia stóðu optastnær óhaggaðir, þó leingra 
ræki, nægan og áreiðanlegan vitnisburð; það 
votta álitsskjöl þaii, sem eptir hann liggja, og 
hníga að ýmsum vandamálum; um það geta bor- 
ið allir þeir, sem í vandamálum leituöu ráöa hjá 
honum bæði nær og iQær, enda var það álit á 
hygginðum hans, að minnstakosti noröanlands^, 


16 


að elngin ráð þóttu ráðin, nenia hann hefði 
verió tilkvaddur. Sanidi hann og í tómstund- 
um simim ritgjörftir um ýms málefni, t. a. m. 
um s katta t() k u, {legar „HJálmar á Bjargi“ kom 
iit á prenti, og sýsliimönnum hér |)ótti hanu 
fara meÖ ýnis nýmæli í því efni. Sýndi hann 
ritgjöröir Jiessar vinum sínuni, er komu á hans 
fund, en síftan setlum vér hann hafi týnt þeim, 
f)ví ekkert þesskonar kom fram eptir hann 
látimu 

Dómaraverk sín vandaöi hann mjög, hafði 
hann og opt orö á því við vini sína, hversu 
köllun dóinarans væri vandamikil, og hversu 
áriöandi það væri að gegna henni rækilega; 
gekk hann því jafnan að henni með ugga og 
ótta, og þóttist aldrei geta gegnt heimi svo 
rækilega sem hugur hans stóð til. Bannsakaði 
hann því ítarlega allan málastað, og þar sem 
hann var framúrskarandi að skarpleika, og 
veitti hægt að koma sjónuin á þaii atrlði máls- 
ins, sem einkum var undir komiö, komst hann 
jafnan að réttri undirstöðu, en undir þessu 
er það apturkomið, að dómsatkvæðið geti orö- 
ið eins og vera ber. Hann lét sér því í saka- 
inálum, þar sem öll rannsókn málsins er lögö 
á dórnarans vald, annt um þab, að öll 
þau sakaratriði^ sem bæta mættu málstað 
hins ákærða, leiddust i Ijós, eigi siður en þau 
áfellanöi, því hann vildi eingum gánga ofnævri 


17 


en a5 því leyti honum var unnt, meta hegníng- 
una eptir því sem hlutaðeigancli haffti meö réttu 
tilunniö; og var hann því bæöi réttvís ogmild- 
ur dómari Eigi var hann gjarn á aÖ heim- 
færa dönsklög til þessa lands, nemaþauhefðu 
öölast skýlaust gilcli, enda liefur þaö atriöi, að 
dómendur og yfirvöld optar ennskyldi ognauð- 
sýn mundi til, hafa fundiö clönskum lögum hér 
heimilcl og gilcli, komiö til leiöar ýmsum vand- 
kvæöum og ósamhljóöun í heimfærslu laganna 
hér á landi, sem ekki þarf að leiöa hér rök tiL 
Ei aö siöurlagöi sýslumaöur ^éröur miklastund 
á aö halda þræöinum í lög^öf Dana, og skrif- 
aÖist á við ýnisa lagamenn um réttan skilning 
á þcim lagaboöuin, sem mikið var í variö og 
útgeingu fyrir Danmörku, en einkum lét hann 
sér annt um aö kynna sér þaö hvernig dómstól- 
arnir skildu og heimfæröu lögin, og hverjar 
grundvallarreglur, einkum í sakamálura, ættu sér 
þarstaö; oghélt hann þessu áfram meðan hann 
liíöi. 

I álitsskjölum sínum og ööru, sem hann 

ritaöi, var hann gagnoröur og frábitinn allri 

oröamælgi; oröfærið var, hvort heldur hann 

ritaði á dönsku eöa íslenzku máli einfalt og ó- 

brotiö, hugsunin Ijós og skipuleg; ekki var hann 

íljótvirkur aö neinu, því hann var jafnframt vand- 

virkur og vandlátur við sjálfan sig; matti hann 

mest aÖ hvert mál væri vel úr garöi búið, og þareð 

2 



18 


hann jafnframt lét sér anntum að gegnahverju 
máli sem skjótast, auönaðist honum að geta 
gegnt verki köllunar sinnar bæöi fljótt og vel, 
og er þetta að vísu fagur vitnisburður, og þó enn 
fegra að eiga hann ineð réttu skilinn. 

En eins og sýslumaÖur j^órÖur þannig 
gegndi embættisköllun sinni með heiðri ogsóma 
og ávann sér með því fagran orðstír bæði nær 
og^ær, þannig var hann eigi síÖur mikilsvirtur 
og ástsæll fyrir sakir mannkosta sinna og allr- 
ar hegðunar, og skal nú drepið á þetta í fám 
orðum. 

Áheimili sínu varhann hversdaglega hljóð- 
ur og fremur alvörugefinn, en jafnframt ávarps- 
blíður og viðfeldinn; siðavandur og reglumaÖ- 
ur mesti eins og faöir hans. Báru þeir og 
sem bonum þjónuöu þess ávalt menjar, því 
þeir vöndust hjá honum á reglusemi, ráðdeild 
og sparsemi; liösinnti hann þeim og optlega 
jneð ráði og dáð, eptir að þeir voru farnir frá 
honum, og þeir þurftu aðstóðar viÖ, enda elsk- 
uöu þeir hann aptur á móti eins og vera bar, 
sem þeirra sannan vin og velgjörara. 

I allri hússtjórn sinni lagÖi hann fram reglu- 
semi^, fyrirhyggju ogútsjón, og þar konahans 
einnig var hin ágætasta búkona, auðgaðist bann 

t. a. m. venja sýslumanns Jórðar að leggja 
tekjur sínar úr sömu sveitum tíl bússins þarfa, ogþeírrí 
venju hélt bann stöðugt, hvernig sem áraði. 




19 


vel, en færðist samt aldrei mikið í fáng; eins 

og hann ekki heldur breytti háttiini sínuin í 

neinu við þaft, Jió honurn ykjust efni, en hann 

varalla stund í ölliim aðbúnaði sinum hínn mestí 

hófsmaöur um hvern hlut, frábitinn hverskon- 

ar íburði og glisi, en vandlega gætti hann þess 

að allt væri ])okkaIegt og sómasanilegt utan- 

húss sem innan; og í þessu voru f)au hjón 

livort öðru saintaka. Gestrisinn var hann og 

hibýlaprúður, en við húsgángsmenn og letíngja 

var hann spar á fégjöfum, en liðsinnti sönnum 

jþurfamönnum og þeim er hann vissi, að vildu 

bjargast af eiginn ramleik; ekki var hann reynd- 

ar ör af fé, en stórgjöfull þegar mikið lá við, 

og vildi þá helzt að slikt væri á sem fæstra 

vifund. ^Ggar vinir hans sóttu hann heim, 

veitti hann þeim ríkuglega, og þareö hann var 

hneigður til víndrykkju, einkum á efri arum, 

veitti hann gestum sínum vín aö því skapi, og 

í þessu eina atriði ætlum vér hann ekki hafi 

ætið gætt ens gullvæga meðalhófs, sem honum að 

öðruleyti var svo eölilegt, I samdrykkjum þess- 

um kom einkuin framm gáfnasnild hans og góöa 

hjartalag, var þá og hin mesta skemtun aðviö- 

ræðum hans, eins og hann þá gjörði sér allt að 

að gamni; fátalaður var hann af náttúrufari, en 

jafnframt hreinskilimi og einarðarmikill, þeg- 

ar því var að skipta; kappsamur og þétt- 

lyndur, og þúngur í skauti, þegar svo bar und- 

2 * 


20 


ir, og þótti því jafnan betra að hafa hann með sér 
enn mót; á eingan leitaði hann að fyrra bragði, 
og fáskiptinn var hann jafnan um annara hagi 
í öllu, sem ekki kvaddi skylda til; hann var 
enn vinfastasti maöur, en seint tekinn, því hann 
varjafnframt vinvandur, Ekki lofaði hann neinu 
ófyrirsynju, en efndi opt betur enn hann haíði 
heitið; á eingu tók hann harÖara enn lausíngja- 
hætti, og fédrægni þeirri, sein ásælist lítilmagn- 
ann og þann, sem ekki getur borið hönd fyrir 
höfuð sér; áttu þessir í honum öblugt athvarf, 
og var hann í þessu atriði sannkallaður faðir 
ens föðurlausa og forsvar ekknanna. I tekjum 
sínum var hann eptirgángssamur, en jafnframt 
réttsýnn, og hliðraði jafnan til við þá, sem hann 
gjörla vissi að áttu við bágan kost aö búa, og 
þóekki af sjálfskaparvítum; leið hann ekki, að 
honum væru boðin gjöld sín nema í góðum skil- 
eyri og kvað það eingan velgjörníng að taka 
annað með þökkiim, er slíkt yrði síðan heimt- 
að með sjálfskyldu; skynsömum bændum og 
ráðsettum unni hann mikið, og hafði inikla 
skemtun af því að raeða við þá um atvinnuveg 
þeirra og búnaðarháttu, og af því hann vissi 
sjálfup glögg skil a allri búnaðarfræöi, mátti 
og mikið græöa á þessum samræðum hans; 
Vildi hann helzt að bændur lærðu sem mest að 
bjargast við það, er þeir sjálfir mættu veita sér af 
búi sínu, en ættu ekki svo að kalla allt sitt traust 




21 


undir verzluninni og aftflutnínguni frá Danmörku, 
sem opt gætu brugðist, einkum í sýslu þeirri, 
sem hann var skipaður yfir: svo þólti honum 
það og miklu varöa, að Islendingar héldu uppi 
þjóðerni sínu og háttum í öllu sem vel sæmdi, 
en tækju því að eins upp annað, að það aug- 
sýnilega væri hollara, og í þessum skilníngi 
unnti hann nýbreytni en eigi ella. Fósturjörð 
sinni unni hann mjög og var sannur Islendíng- 
ur í orðsins beztu þyöingu. Jafnan hafðihann 
eitthvað fyrir stafni, og helzt það er snerti em- 
bætti hans, gat hann og því heldur sinnt þessu, 
sem kona hans annaðist allt innan húss með 
enni mestu ráðdeild og dugnaöi, Hann varhag- 
mæltur vel, en mjög duldi hann þess; vitum 
vér að hann orkti erfiljóö eptir byskup G. Ví- 
dalín, amtmennina St. Thorarensen og St. Step- 
hensen og fleira, sem nú er farið, og, að því 
er vér ætlum, af hans völdum. Guðrækinn var 
hann og trúmaðnr mikill, og eins og áður er 
sagt, mikið vel að sér í guðfræði, seni hann og 
í tómstundum sínum ávallt stundaöi að öðrum 

t 

þræði. 

I gáfum hans, sem voru ágætar og ^öl- 
hæfar, bar mest á hans framúrskarandi skarp- 
leika; var það eptirtektavert hvað fljótt hann 
festi augastað á því, sein úrslit þess niáls, sem 
var umtalsefni, var undir koinið, og hversu hon- 
um var þaö gefið, enda í flóknu efni, aö geta 


k 



22 


komið hugsun sinni fyrlr í fám orðum og þó skilj- 
anlega, og kom f>essi gáfa opt fram í viðræð- 
um hans og álitsskjölum; jafnframt var hann 
vel niáli farinn, og frábærlega orÖhepp- 
inn, en líka, þegar svo bar undir, mein- 
legur í orðum, einkum við öl; en það var eins 
og honum yrði það óvart að beita þessari gáfu, 
svo bar litið á hennihvers daglega, með því 
hann var varkár mjög í orðum og fátalaður um 
hvern hlut. 

Jessum kostum búinn var það í eðli sínu 
að sýslumaður Jórður væri elskaður af sýslu- 
búum sinum, mikilsvirtur af yfirboÖnum og í 
fögrum orðstír bæði nær og íjær, enda luku 
allir upp um hann saina munni og létu það á- 
sannast hvílíkur ágæiismaður hann var. Jann- 
ig leib líf hans fram mjög að óskum; heilsu- 
góöur hafði hann allajafna verið, enda þurfti 
hann opt að leggja hart á sig á ferðalögum, 
vegna þess hvað sýslan er öröug yfirsóknar. 
Seinasta árið, sein hann lifði, fór samt að 
bridda á heilsubresti hans, og þó einkum ept- 
ir það hann seint um haustiö 1833 hafði orðið 
að fara heiman að frá sér í sakamáli nokkru, 
sem hann átti aö gegna úti í sýslunni; þó batn- 
aði honum aptur, en ekki til hlýtar úr því, var 
þó jafnan á ferli, og gegndi embætti sínu sem 
áÖur; þó er líklegt að hann hafi fundið meiri 
bilbug á heilsusinni enn hann lét uppskátt, því 


23 


sama veturinn eptir nýárið sagði hann af sér 
embættinu, og sendi bónarbréf sitt til konúngs 
með póstskipi; um vorið; hugði hann gott til 
f)ess næðis, sem hann þannig á efri árum sin- 
um ætti í vændum, og hafti opt orð á því 
við konu sína og börn, og var þá eins og glaðari 
i bragði enn venja hans stóð til; en — dagar hans 
voru þegar taldir, því skömmu síðar, á 5orran- 
um 1834, tók hann allt í einu þúnga sótt; var 
þá óðar sendt eptir prestinum séra Jóni á Grenj- 
aðarstað, sem um lánga hríð hefur feingist við 
lækningar nyrðra og mörgum orðið þar að góðu 
liði; en sóttin var þess eðlis, að honum var ekki 
unnt að ráða henni bót, og var þá sendt eptir 
héraðslæknir E. Johnsen á Akureyri, en á leið- 
inni þaðan komu læknirnum þau boð, að sýslu- 
maður Jórður væri þegar andaður, en hann 
andaðist þann 17. Febr. eptir 4 daga sótt, 68 
ára gamall, og hafði hann þá verið sýslumaður 
í Jíngeyar sýslu 38 ár. 

Fregnin umandláthans var sýslubúumhans og 
öðrum útífrá mikil harmafregn, því þó hann væri 
þegar hníginn á efri aldur, ætluðu menn þó og 
óskuðu að hann mundi eiga mörg áreptir ólifuð; 
áhrif þau sem andlát hans gjörði, voru því 
innilegri, sem dauðans hönd snart hann skyndi- 
legar; greptrunardagur hans var þvi sann- 
ur sorgardagur, en hann var jarðaöur að sókn- 
arkirkju sinni Nesi í Aðalreykjadal þann 26. 


24 


Febr. i viðurvist mikils ^ölmennis, sem boðnir 
og óboðnir fylgðu líki hans til grafar ; yfir- 
saung veitti honum sóknarpresturinn séra Jón 
Ingjaldsson, en þaraðauki héldu þeir séra Jón 
Jónsson á Grenjaðarstað og séra Vernharður 
Jorkelsson á Skinnasöðum, sem áður haföi 
veriö presturað Nesiogmikill vinur hinslátna, 
ræður yfir líkinu, áður enn það væri úthafið. 

Jórður sýslumaÖur var meðalmaður að vexti 
og f)ó tæplega, limasmár og nettvaxinn, eink- 
um var vinstra hönd hans svo smávaxin og 
nett, sem lítil konuhönd, og það leit svo út 
eins og væri hann allur jafnminni vinstrameig- 
inn; hann var herðamikill ogmiðmjóroggrann- 
leitur í æsku, en feitlaginn þegar hann eldtist; 
dökkur á brún og brá, loðinnbrýnn, fagureyg- 
ur og snareygur, nefiö litið og fór vel, munn- 
fríður og höfuösmárj og hallaði höfðinu og setti 
nokkuð á, og dró þá jafnan annað augað 
saman. Allt fas hans var þekkilegt og höfð- 
ínglegt, alvörugefið og eins og sómdi manni i 
hans stöðu. 

^annig er hér stuttlega farið yfir æfi og 
lýsíngu þessa merkismanns; vér erum oss þess 
meðvitandi að hafa viljað forðast allarýkjurog 
oflof, og að hafa leitast við að lýsa honum 
eins og hann var í raun og veru, en hinsveg- 
ar erum vér hræddir um, að vér höfum ekki 
leyst ætlunarverk vort af hendi eins vel og 


vera bæri og þessí merkismaður átti skilið. En 
það er þá bót í máli, að haiin sjálfur reysti sér 
í lifanda lífi þann minnisvarða, sem er einfær um 
að halda uppi minningu hans lángan aldur, því 
hann hafði lifað leingi og vel, og látið mikið 
og margt gott af sér standa. ^etta heldur 
minningu hans á lopti að maklegleikum, og eink- 
um meðal sýslubúa hans, laungu eptir það að 
þessi blöð eru liðin undir lok, því hér á það 
heima: að „orðstír deyr aldregi, sá er sér góð- 
ur getur.“ 



11 Æ Ð A 

Iialdin 


af prestinum séra Jóni Jónssyni á Grenjaðarstað 

við likkistu 

sýslumanns {BÓrðar Björnssonar, 

pann 26. Febr. 1834. 


Vitið f)ér ekki að i dag er falHnn einn höfð- 
íngi og hinn mesti maðiir í Israel? (Sálm. 3, 
38). Jannig lét Davíð konúngur forðum daga 
i Ijósi söknuð sinn og sorg yfir fráfalli ein- 
hvers hins merkilegasta hershöfóíngja; þann- 
inn erum vér líka samankoninir i dag til að 
syrgja látinn þann mesta mann og höfíiingja 
meöal vor; höfuð og yfirmann þessarar sýslu, 
kansellíráð og sýslumann 5órð Björns- 
son, sem nýlega er fallinn í þessa lífs or- 
iistu viö sjúkdóin og dauða. 

Vér syrgjum hann ekki til málamyndar, 
ekki fyrir siðasakir, heldur af hjartans alvöru; 
því vér söknum hans sem mesta manns, mesta 
liöfðíngja, sem vari voru samfélagi, en nú er burt- 




I 


27 


numínn fráoss. Vér syrs;jum hann allir saman, 
eptir því sem vér hver fyrir sig vorum honum aö 
félagsiiis teingclum meir eða minna nákomnir, 
Hans ekkjufrú syrgir heitum tárum missir hins 
trúasta ektamaka’, hans börn trega ræktarsam- 
asta föður, hans vinir tryggasta vin; þeir sem 
í einhverjum vandræðum eður þrautum voru 
staddir og hans leituðu, hollan ráðgjafa; hans 
sýlubúar mistu við hans fráfall viturt, vand- 
látt og stjórnsamt yfirvald; Norðursýsla sina 
kórónu og landið einhvern sinn ágætasta em- 
bættismann, eptir flestra hans embættisbræðra, 
já, sjálfra hans yfirboðara áliti, sem möttu hann 
aðgáfum og embættis atgjörfi, lögspekiogstjórn- 
arhyggindum, eins og sinn jafnoka, jafnvelsér 
fremri í nokkru þessu; og til þessa álits voru 
gildarástæður, þvi bæðihafðiguð í fyrstunni gæðt 
vorn framliðna höfðingja með ágætum sálargáf- 
um, og líka varði hann þessum gáfum frá barn- 
æsku fyrr og seinna, utan - sem iiman - lands, 
með þeim samboðinni yðn og árvekni, og þessu 
samboðin var og hins framliðna höfðíngja vand- 
aða og höfðinglega hegðan hvers daglega; en í 
þessum fáu orðum vorrar síðustu kveðju fáum vér 
að eins drepið á svo marga og mikla yfirburði, 
og allt þetta er og þegar ýtarlega tekið fram 
og útlistað í þeirri æfisögu vors framliðna höfð- 
íngja, sem vér þegar heyrðum upplesna Og 
hvað erþá náttúrlegra, ennaðvér söknum inni- 


28 


lega |)vílíkra manna sem vöröu miklum eigin- 
legleikuni og frábæru atgjörfi til að ebla heill- 
ir og hagsældir þjóöarinnar. {)egar þeir hverfa oss 
algjörlega, sjáum vér gjörst hvað vér höfum 
átt, hvað náttúrlegra enn að vér syrgjum vora 
látnu ástvini, og látum heit saknaöar-tár falla 
yfir f)eirra nákalda brjóst og barm þegar vér 
kveöjum f)á í seinasta sinni, og hvert vill hug- 
urinn fyrst livarfla við þetta og þvílík tæki- 
færi? án efa til vorrar eigin endalyktar, sem 
líka getur bráðum aðborið, til þess, sem oss 
kann að hræða eður hrella, þegar þar er kom- 
ið, og undireins til hins, sem þá lika bezt kynni 
að hugga oss oghughreistamóti allrihræðslu og 
hrellingu; því hver af oss er svo vel undirbú- 
inn þegar héðíin skal fara, enda ekki sá, er 
vér köllum hinn vandaðasta, réttlátan og dygð- 
ugan, og sem guð hefur varðveitt frá vísvit- 
andi syndum, að hann ekki við ýtarlega rann- 
sókn sjálfs síns fynni, að honum hefur svo opt 
skeikað fótur á skyldunnar veigi, að honum 
hefur svo opt missýnst og mistekist, og með 
þessari missýni og mistökum í meir eða minna 
meiöt sjálfan sig eða aðra, eða hvorutveggja; 
já, hver getur, þegar hér á ofan allir kraptar 
hins forgeingilega líkama taka til að bila og 
hverfa meir og meir; þegar eyrun heyra ekki 
leingur, augun sjá ekkileingur, og túngan verð- 
ur abllaus til aö tala og kvaka, þegar allur and- 




29 


ans styrkur líka f)verrar og sálin ver5ur hrygg 
allt i dauöann, 0, hverr getur þá, seigi eg, í 
dauðans síðasta striöi annað enn alleinasta kast- 
að sér í guðs iniskunarfaðm, í krapti trúarinn- 
aráJesúm Krist, guðs son og hans endurlausn, 
sem fullvissað hefur yðrandi syndara um synd- 
anna fyrirgefning og eilíft líf: um j)að, að hver 
sem trúir á Jesúm skuli lifa þótt hann deyi? 
Leitið og finniö aöra hugsvölun, aðra hugg- 
un, önnur úrræði! eg veit eingin, þekki eing- 
in, finn eingin önnur; I krapti trúarinnar á Je- 
súm Krist, er eg sömuleiðis sannfærður um, að 
sá sami guö og faðir minn, sem lét Iijálp sína 
vera búna mér til handa þegar eg í öndverðu 
nakinn og hjálparlaus fæddist í þennan heim, 
muni einnin, þegar mín sál gegnum dauðans 
hríðir aptur nakin og afklædd sínum forgeingi- 
legu reifum, fæðist í annað sinn til annars bet- 
ra lífs, sjá henni fyrir nýum, óforgeingilegum 
klæðnaði; muni senda henni eingla sína til 
fylgÖar, um þá oss dauðlegum ókunnu leið, yf- 
ir til ódauölegleikans sælu bústaða^ til þeirrar 
vistarveru, sem Jesús hefur henni þar tilbiiið. 

I þessari trú á Jesúm Krist fórst þú einn- 
inn burt frá oss, þú, vor sæli liöfðíngi, Jórö- 
urBjörnsson! því vér (eg og þín einasta 
dóttir, sem aldrei skildi við þig í þinni helsótt) 
sáum og vorum vitni að þinu siðasta dauða 
stríði; þegar þetta stríð tók að elna, þegar dauð- 


aiis nákalda sveita sló utum þig, þá hrópaðir 
|)ú hárri raustu nokkrumsinniim aptur ogaptur, 
herraJesús! sem vildir þú seigja nieð píslar- 
votti drottins forhum daga : herra Jesii, með- 
taktu minii anda! þar eptir leið þinn andi þeg- 
ar hægt og hægt biirt og þú sofnaðir, sem guðs- 
maðurinn Stephanus. 

Jannin er þá þín ódauölega sál farin 
aptur til guðs sem hana gaf, hvar vér trúum að 
hún feingið hafi tríirra þjóna verðlaun; en 
hennar hús í lífinu, þinn dauðlegi líkami, er 
geymdiir í likkistu einni, og búinn hinu dymma 
skarti, harmsins og dauðans, eins og þinna ást- 
vina kærleiki kunni sómasamlegast umað búa; 
hann stendur enn fyrir augum vorum, og mun 
þegar iithafinn verða til síns síðasta legstaðar; 
Nú skilur þú því algjörlega og í siðasta sinni 
við þetta þitt kæra hús og heimili; sál 

þakkar guði fyrir allt það góða, sem þú í því 
nautst, fyrir alla hans velgjörnínga við þig í 
þessu lifi; þú lætur umleið þakkað öllum þín- 
iim ástvinum fyrir alla þeirra viðburði til að 
gjöra þér lífið sætt og ánægjulegt meöan þú 
hjá þeim dvaldir. 5ökk sé þér einnig, vor fram- 
liðni! fyrir allt það góöa og nytsama sem þú 
um þinn hérverutíma afrekaöir! Sami andísem 
lýsti sér hjá þér í embættistrúmennsku, reglu og 
réttvisi hvíli einnig yfir þínum eptirmönn- 
um! og farðu þá vel úr voru samfélagi! Frið- 


'31 


ursé með þér, friður guðs í og nieð sáluþiniú 
eiliflega, já, friðurguðssá hærri og æöri er, 
sem yíirgeingur allan skilníiig, varðveiti stöð- 
uglega allra vor hjörtu og hugarfar, við triiiia 
á Jesúin Krist! amen! 


Hér er leiddur 
höföíngja prýði, 

5ÓRÐUR BJÖRNSSON 

kansellíráð og konúngs valdsmaður, 
íæddist 1766, déyði 1S34. 
Jíngeyar stýröi þíngi árvakur 
þrjátíu fimm og þrjú ár fremur. 

Giptist 1804 

Bóthildi Guðbrandsdóttur, 
eignuðust þrjú börn, en tvö lifandi. 



Að stillingu^ visku^ stjórnsemi^ 
röggsemiy trúrœlmiy rettlæti^ hreinskihú 
frœgtir^ saknaðury falinn minnum* 





32 


I. 

Kanselliráð ^ÞÓRÐUR BJÖRNSSON. 


1 . 

'Xn er nótt 
i Norðursýslu! 
rann í dauðasæ 
dagstjarna hennar, 
er kansellíráð 
konúngs 
fluttist til bygÖa 
forkláraðra. 

2 . 

Norðurland 
meö Norðursýslu 
prýði horfinnar 
harmar niissir, 
sorgar slær 
sorta ytir 
Isaland 
ögrum skorið. 

3. 

Allir hinir betri 
Isalands sfjórar 
samhuga sögðu hann 
sér snjallari; 


glönsuöu gáfur 
af guðdónis Ijósi, 
hjarta bæði og liendur 
hreinar voru. 

4. 

Fjónaöi hann fé 
feingið illa, 
leið hann landsugur 
né lausíngja; 
ósiðum liann stökkti 
og ójöfnuÖi, 
en veitti lið 
litilmögnum. 

5. 

Ef á íslandi 
öllu væri 
héraðsstjórn slik 
hans sem reyndist: 
betri mundu hjú, 
búar siðaðri, 
og dygðir með efnum 
dafna i landi. 



OO 


G* 

Víst keniui* maður 
manns í stað, 
en e\jofningijafnany' 
^íngeyínga auðna 
er allra meiri 
ef f)eim Ijæst hans líki. 


i. 

B^r nú hinn réttláti 
réttlátum hjá 
ogángurs einkiskennir, 
en minning hans 
mun æ vakin , 
fá góðs er höfðíngja 



B. Thorarensen. 



Hví dymmir svo 
á deigi miðjum? 

Er sem líkblæa 
byrgi Ijóss-geisla. 

Hvi er náklukkna 
hljómur í lopti? 
hví dauðans eingill"- 
hrósar svo sigri? 

Hver fer svo fögur 
fylgð gegnum ský 
meö guðlegum glans 
og gleði himneskri? 
Fallinn er dyggur 
fyrða - jaðarr, 
kansellíráð 

og konúngs valdsniaður 


Binii iönvandur 
borinn ^órður, 
öldúngur hvítum 
hærum prýddur. 

Hefur skarð mikið 
höggvið dauði, t 
frá náúngum styttu 
numið styrkva, 
yfirvald bezta 
búum sýslu, 
fylki jafnt og 
Fróni dyggvann. 

Fróöur var hann 
og íjölvitur bæði, 
Lögkænn eins og 
landar beztu, 


3 




séi'hverjum Jafnan 
sitt vildi gefa; 
verndaði dygð 
og dáðir eílöi; 
hataöi löst 
og hverju beitti 
leyfðu vopni 
vald hans að ríra. 

Minnst jafhan fór 
að niannviröíngum 
mafti rétt rétt, 
en óréttórétt, 
hveim i búníngi 
helzt sem byrtist, 
og hataöi mútur 
heli fremur. 

Vissa’ eg þar bezt 
veröa samferða: 
stjórnsemi’ og stilling, 
strángleik’ og mildi; 
alvörugéfni’ og 
ávarps - blíöu; 
höföíngja viðmót 
og vinasvip. 

Fall mun forseta 
iQöU en snæþöktu 
Tslands gegn fljúga 
og öllum þykja 
skarð aUmíkiö 


fyrir skyldi vorðið; 
þó nemi því meir, 
seni nær er höggvið. 

Fyrr munu jöklar 
foldgrónastir 
lífsQöri lostnir 
á lopt sér bregöa, 
og gagnfrernír detta 
geislar sólar 
sem ísmöl niöur x 
á aldna fold, 
enn deyi frægð þórðar 
og dáöa minníng. 

Syrgir Norðurland 
sina prýði 
höfuð Jm^eyar - 
harmar -sýsla, 
dapur er hverr 
sem dygöum unnir 
útaf láti 
íturmennis. 

Mikil er von 
aÖ margur syrgi, ’ 
mikill er hiuginn 
hjálmun baldur, 
enn guði var frjálst 
gjöf taka sína, 
og hetju lúinni 
hvild aö gefa. 


35 


Syrgjum eí bræður! 
sem vouarlausir, 
heldur stillíngu 
hugprúöa sýnum! 


guð er nálægur 
og gefa mun 
bót á raunum 
bezta þessum. 

S* Níelsson. 


111 . 

Við andláts fregn 

Sýslumanns 5ÓRÐAR BJÖRNSSONAR. 

1 . 

Frá Norðursýslu andvarp eitt 
eg heyri þúngt, hvað mun því valda? 
þann, sem hún unni einka heitt 
æ! dauðans höndin snart hin kalda; 
kansellíráöi Björnsen bendti 
burt aö víkja alvaldur nú; 
svo sem dauðlegan hann það hendti, 
hans er þó von að saknir þú. 

2 . 

5ar fékkstu eitt hið þýngsta sár 
þess finn eg og meö titríng sviðann. 

FöÖurs góös niaki fregnast nár, 

fleiri’ enn einn vill nú minnast viö hann ; 

Fyrir þér jafna önn æ ól hann 

og ástkær laðir börnum sín 

náð hilmirs Dana hér títt fól hann 

að hægja mörgum raunum þin. 



36 

3. 

$egar dómara sess hann sat 
sízt leit hann þá á vingiin, hylli; 
guðs lög og kóngsins mest hann mat, 
mininng sú legstað hans nú gylli; 

Mildi’ og réttvísi mat hann saman, 
mildur og rétfvís æ hann var, 
en áleit barna ekkert gaman 
að dæma hvern einn svo sem bar. 

4. 

Andi f)inn 5 Björnsen! yfir þeim 
ætíð hvíli sem hér skal dæma! 
þá mun Drottinn sem dæmir heim 
dýrðlegum heiðri hvern þann sæma, 
sem í þín trúleiks fótspor fetar, 
þó finnist trauðla maki þinn, 
í náð guð síðar mun það meta 
ef maöur vandar ferilinn. 

5. 

Dáðrikur, ráösnjall, djúpsær, trúr! 
afdauðans eingils vængja slætti 
að dupti varst, sá verndar múr, 
sem vini og hriggva fræddir, kættir, 
æ! farðu vel! en eingill friðar 
yfir moldum staðnæinist þín! 
þá lífs sól geingur loks til viðar 
líkist þá réttláts útför — mín. 

V. 5orkelsson. 







I 













. It 



% “ 






15 


Lbs - íslandssafn 



100500436-3 








I 4 . ^ 

L.1* 


























































